Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


TOMO 40 BILANG 12 


EDITO! 


BASAHIN AT TALAKAYIN 


DISYEMBRE 2020 


Ipagbunyi ang magiting na pakikibaka ng bayan laban sa 
teroristang rehimeng US-Duterte 


Bi”: sikhay na nakihamok ang mamamayang Pilipino sa pinatinding pasismo ng rehimeng US-Duterte 
ngayong 2020. Nagpunyagi ang buong bayan laban sa mga atake ng AFP-PNP kahit sa gitna ng pandemyang 


COVID-19 at mga sakunang nagdaan. 


Sa Timog Katagalugan, higit pang lumalalakas at lumalawak ang 


rebolusyonaryong kilusan habang buong giting na lumalaban sa teroristang rehimen. 


Hindi nilubayan ng pasismo 
ng rehimeng US-Duterte ang 
mamamayan. sa” kanayunan 
at kalunsuran. Imbes na 
kumprehensibong solusyong 


pangkalusugan sa panahon ng 
pandemya, terorismo at karahasan 
ang tugon ng rehimen. 7” Sa 
panahon ng pandemya, pinatatag 
ni Duterte ang mga haligi ng 
de facto Martial Law gamit ang 
militaristang lockdown at pinaigting 
na panunupil sa sambayanan. Higit 
pa, ginamit ng rehimeng Duterte at 
mga reaksyunaryo ang pandemya 


upang ilusot ang mapanupil at anti- 
mamamayang Anti-Terrorism Act 
of 2020 upang pakawalan ang mas 
malupit na terorismo ng estado 
laban sa nakikibakang mamamayan 
sa ngalan ng anti-komunismo. 


Sa udyok ng mga militarista 
at pasista, ibinasura ng rehimeng 
Duterte ang anumang posibilidad 
na magkaroon pa ng tigil-putukan 
sa ilalim ng paghahari ni Duterte at 
sa gayun, pinag-ibayo ng AFP-PNP 
ang pag-atake sa demokratikong 
karapatan at kalayaang sibil ng 
Terorista si Duterte 


mamamayan. 


sa paglulunsad ng todo-todong gera 
laban sa mamamayan matupad 
lamang ang kanyang pangarap na 
lipulin ang rebolusyonaryong kilusan 
bago matapos ang kanyang termino. 
Walang habas ang pandarahas ng 
AFP-PNP na wala nang pinipiling 
okasyon, pasko man o bagong taon, 
para sa. kontra-rebolusyonaryong 
gera ng NTF-ELCAC laban sa bayan. 


Sa Timog Katagalugan, 
nakadeploy ang humigit-kumulang 
28 batalyon ng AFP-PNP-CAFGU 
na nagsasagawa ng mararahas na 
focused military operations (FMO) 


KALATAS 


Disyembre 2020 
TOMO 40 BILANG 12 


NILALAMAN 


1 Ipagbunyi. ang 57: magiting 
na pakikibaka ng bayan laban sa teroristang 
rehimeng US-Duterte 


Kilos Protesta: Pakikibaka ng mga 
magsasaka ng Lupang Ramos 


4 Paglaban sa COVID-19, delubyo, 
demolisyon at sa inutil na rehimeng US-Duterte 


6 Libu-libong paglabag sa karapatang 
tao sa TK sa 2020 


Tugon ni PAG: Hinggil sa hindi 
pagdedeklara ng tigil-putukan ng CPP 


BHB at mamamayan ng TK, binigo ang 
matitinding atake ng AFP-PNP sa 2020 


Bantay Karapatan: Limang sibilyan, 
pinatay sa Baras, Rizal 


Sama-samang pagbangon ng mga 
Rizaleno sa pinsala ng bagyo at baha 


13 Bakuna para sa bayan, namemeligro 
dahil sa kurapsyon at kainutilan ng rehimen 


14 Kultura: Unang pasko ni Naya 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 
ng ating pahayagan. Magpadala ng 
mga komentaryo at mungkahi, balita at 
rebolusyonaryong karanasan na maaaring 
ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap 


ng mga liham sa: 


O stkalatas@gmail.com 
@ balikwastk-wordpress.com 


at retooled community support program operations (RCSPO) laban sa 
mamamayan. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na naninibasib ang 
may 3,500 pwersa ng AFP-PNP sa Quezon, Mindoro at Palawan maging 
sa gitna ng paghagupit ng mga bagyong nagdaan sa rehiyon. 


Walang-tigil ang pang-aatake ng uhaw-sa-dugong AFP-PNP-CAFGU 
sa mga magsasaka at katutubo sa kanayunan. Minasaker ng mga 
halimaw na 2nd ID at PNP-Rizal ang limang sibilyan sa isang mango 
farm sa Sityo Malalim, Brgy. San Jose, Baras, Rizal noong madaling araw 
ng Disyembre 17. Talamak rin ang kampanyang pagpapasuko ng rehimen 
na ikinukubli sa mga papulong at diumano'y pamamahagi ng ayuda 
sa social amelioration program at relip noong mga nagdaang bagyo. 
Nagbabadya ng malubhang karahasan sa Mindoro ang pagdating 
noong bagong taon ng 2nd Platoon “Alpha Battery”, 5th Field 
Artillery Battalion kasama ang dalawang 105mm standard howitzer. 


Sa kabila nito, marubdob na nakikibaka ang mamamayan ng 
Timog Katagalugan laban sa pasismo ng estado. Ang karahasan ng 
AFP-PNP ay tinatapatan ng mamamayan ng kanilang pagkakaisa para 
palayasin ang mga sundalo at pulis at ipagtanggol ang kanilang mga 
komunidad. Dinedepensahan rin ng mga yunit ng Hukbong Bayan ang 
mamamayan sa pamamagitan ng mga taktikal na opensiba laban sa 
mga yunit ng RCSPO ng AFP-PNP o kaya sa mga pwersang naglulunsad 
ng FMO. Sinusuportahan ng masa ang mga taktikal na opensiba at 
ipinagbubunyi ang pamamarusa sa mga abusado at sagadsaring 
elemento ng AFP-PNP. 


Hindi naging hadlang ang lockdown para ilunsad ang iba't ibang 
anyo ng mga kilos protesta sa mga lansangan at komunidad, pabrika 
at eskwelahan sa buong Timog Katagalugan. Hindi inalintana ng 
mga aktibista at progresibo ang mga pananakot ng rehimen at mga 
crackdown sa panahon ng pandemya. Sa kabila ng pasismo at 
lansakang red-tagging, iligal na pang-aaresto at pagdidetine, higit 
na lumakas ang paglaban ng mamamayan dahil sa lumalalang 
kapabayaan ng rehimen at pagtalikod sa mga karaingan ng bayan sa 
panahon ng pandemya. 


Hindi rin nahahangganan ang mamamayan ng mga restriksyon ng 
lockdown para maipaabot ang kanilang karaingan. Naging malakas at 
epektibong daluyan ng karaingan ng bayan ang pagprotesta gamit ang 
internet. Tampok sa rehiyon ang pagprotesta sa social media ng mga 
manggagawa sa Mayo Uno kung saan inilantad nila ang kapabayaan ng 
rehimen sa malawakang mass testing, ligtas na kondisyon sa paggawa at 
tanggalan sa trabaho sa panahon ng pandemya. Dumarami rin ang mga 
netizen na nagpapahayag sa social media ng kanilang disgusto sa mga 
patakaran ng rehimen sa panahon ng lockdown, palpak na programang 
blended/distance learning sa edukasyon at kapabayaan ng rehimen sa 
mga bagyong nagdaan. Kabilang sa pinakamalalakas na panawagan 
sa buong taon sa internet ang #OustDuterteNow, #JunkTerrorLaw at 
#NotoRedTagging. 


Ang pursigidong pakikibaka ng mamamayang Pilipino sa harap ng 
terorismo ni Duterte ay patunay ng labis-labis nilang pagkamuhi sa 
rehimen at ng hangarin nilang palitan na ang kasalukuyang bulok na 
sistemang malakolonyal at malapyudal. Sa gitna ng mga restriksyon 
sa pandemya, puspusan silang nagsasagawa ng propaganda para 
magmulat, mag-organisa at magpakilos ng pinakamaraming inaapi't 
pinagsasamantalahang mamamayan. Lumalawak at lumalapad ang 
mga organisasyong masa sa kalunsuran na naglulunsad ng mga 
pakikibakang hayag at lihim para labanan at patalsikin si Duterte. 


2 KALATAS 


DISYEMBRE 2020 


KILOS PROTESTA ) 


Nagtagumpay ang pakikibaka ng mga 
magsasaka ng Lupang Ramos sa Brgy. Langkaan 1, 
Dasmarifias City sa Cavite laban sa banta ng demolisyon 
at pagpapalayas sa kanila ilang araw bago ang pasko. 


Inilunsad ng mga magsasaka ang barikadang 
bayan at nakipag-dayalogo sa Department of Agrarian 
Reform (DAR) at National Grid Corporation of the 
Philippines (NGCP) noong Disyembre 21, isang araw 
bago ang nakatakdang pagpapalayas sa kanila at iginiit 
na hindi sinunod ng NGCP ang ligal na proseso ng 
demolisyon. Napigilan ng sama-samang pagkilos na ito 
ng mga magsasaka sa pangunguna ng Katipunan ng mga 
Lehitimong Magsasaka at Mamamayan sa Lupang Ramos 
(KASAMA-LR) ang bantang demolisyon at pagpapalayas 
sa kanila at nangako ang NGCP at DAR na ipagpaliban ang 
notice of eviction sa Lupang Ramos. 


Ang NGCP ay isang pribadong korporasyon na nabuo 
mula sa paglusaw at pagsasapribado ng National Power 
Corporation. Isa sa mga direktor nito si Zhu Guangchao, 
ang director-general ng State Grid Corporation of China, 
ang pinakamalaking kumpanya ng utility sa buong 
mundo. 


Ayon kay Miriam Villanueva, tagapagsalita ng 
KASAMA-LR, “Malaking tagumpay ito dahil naipaglaban 
natin ang ating karapatan sa lupa na henerasyon nang 
binubungkal ng ating pamilya. Nagpapasalamat kami sa 
lahat ng mga sumuporta at nakiisa sa pakikibaka ng mga 
magsasaka ng Lupang Ramos.” 


Editoryal...mula sa pahina 2 


Hindi napigilan ng pinaigting na mga atake at 
masinsing pakat ng AFP-PNP na ipagdiwang ng Partido, 
hukbo at masa ang ika-52 anibersaryo ng PKP sa mga 
sona at larangang gerilya. Dinaluhan rin ito ng mga 
pwersa mula sa kalunsuran sa pangunguna ng masang 
manggagawa at kabataan sa kabila ng mga paghihigpit 
ng militar. Samantala, ginanap rin ang mga lihim 
na selebrasyon sa kalunsuran sa tanglaw ng temang 
“Pamunuan ang Demokratikong Rebolusyong Bayan 
laban sa Imperyalismo, Pyudalismo at Pasismo”. 


Ang mga naipong lakas ng rebolusyonaryong 
kilusan at mamamayan ng Timog Katagalugan sa 
pakikihamok sa pinatinding pasismo ng rehimen 
ngayong 2020 ay inspirasyon at puhunan upang 
harapin ang mas malalaking hamon at tungkulin sa 
nalalabi pang panahon ni Duterte sa estado-poder. 
Patuloy na isusulong ng sambayanang Pilipino ang 
pambansa-demokratikong rebolusyon upang ibagsak 
ang pasista-teroristang rehimeng US-Duterte at ang 
estadong malakolonyal at malapyudal. 


Pakikibaka ng mga magsasaka ng Lupang Ramos 
laban sa demolisyon at pagpapalayas, tagumpay 


Ang bantang demolisyon ay bunsod ng iniratsadang 


proyekto ng NGCP na Tuy-Dasmarifas 500kV 
Transmission Line Project na magpapalayas sa higit 400 
pamilya sa 372 ektaryang sakahan ng Lupang Ramos. 
Taong 2014 pa nagpaplanong pumasok sa Lupang Ramos 
ang mga ahente ng NGCP nang walang paalam. Noong 
2018, inilusot ng NGCP ang proyekto sa Tuy, Batangas 
kasabwat ang Maxipro Development Corporation (MDC), 
isang lokal na kasosyo ng Shanghai Power Transmission at 
Transformation Engineering Company. 


Kamakailan lamang pinahintulutan ng DAR ang 
proyekto sa Lupang Ramos sa kabila ng kinakaharap 
nitong tunggalian sa lupa. Nagkaroon ng serye ng usap 
sa pagitan ng NGCP, mga panginoong maylupa at yunit ng 
lokal na gubyerno subalit hindi rito kabilang ang KASAMA- 
LR, ang organisasyong kumakatawan sa mga magsasaka 
at residente ng Lupang Ramos. 


Mayaman ang kasaysayan ng mga magsasaka ng 
Lupang Ramos sa kanilang pakikibaka sa lupa. Ang 
naturang lupa ay kabilang sa mga lupang pagmamay- 
ari ng mga prayle noong panahon ng kolonyalismong 
Espanyol. Makalipas ang Rebolusyong 1896 at ang 
pagpasok ng kolonyalistang Amerikano, ibinenta ng mga 
mananakop ang titulo nito sa Manila Golf and Country 
Club. Noong 1965, inangkin ito ni Emerito M. Ramos, 
Sr., isang negosyante na nakakuha ng 16 na titulo rito 
na pinaghati-hatian ng kanyang pamilya. Nilusutan ni 
Ramos at kanyang mga anak ang mga nagdaang huwad na 
reporma sa lupa sa pamamagitan ng land use conversion 
at iba pang mga taktika kung saan ang ilang parsela ng 
lupa ay ibinenta sa Ayala Land, Luke Roxas, GSIS at Bangko 
Sentral ng Pilipinas. 


Ang pakikibaka laban sa pagpapalayas ng NGCP ay 
karugtong ng daan-taong pakikibaka ng mga magsasaka 
sa Lupang Ramos. Kabilang sa kanilang panimulang mga 
tagumpay ang pagtatanggol sa kanilang karapatan sa 
lupain noong 2011 at ang bungkalang magsasaka noong 
2017. K 


DISYEMBRE 2020 


3 KALATAS 


aaa PANGUNAHING LATHALAIN y 


Paglaban sa COVID-19, delubyo, demolisyon at sa inutil na 


rehimeng US-Duterte 


M atinding pagsubok sa mamamayang Pilipino ang hatid ng pandemyang COVID-19. Ibayong kahirapan 
ang idinulot ng mga militaristang hakbangin ng inutil na rehimeng US-Duterte sa pagtugon sa 
pandemya na lalong pinalala ng kakulangan ng anumang ayuda mula sa reaksyunaryong gubyerno. Gutom 
ang dinanas ng mamamayan dahil sa mga ipinatupad na community quarantine at lockdown sa iba't ibang 
lugar sa bansa nang walang sapat na paghahanda. 


Samantala, sa pagtatapos ng 
taong ito dumagdag sa matinding 
pasanin ng mamamayan ang serye 
ng malalakas na bagyong pumasok 
sa bansa. Binayo ng mga bagyong 
ito ang mga lalawigan sa Timog 
Katagalugan (TK) na nagpadapa 
sa kabuhayan ng mamamayan sa 
rehiyon lalo na ng mga magsasaka. 


Sa TK, pangita sa erya ng Lari 
ang ganitong kalagayan. Maraming 
mamamayan ang apektado ng 
militaristang lockdown ng rehimen 
kung saan ipinatupad ng AFP-PNP 
ang tigil produksyon sa kanilang 
mga nyugan at taniman, habang 
maraming mangingisda rin ang 
pinagbawalang lumaot sa erya 
na kalakha'y mga komunidad sa 
tabing-dagat. Pinalala pa at lalong 
pinadapa ng mga bagyong Rolly 
at Ulysses ang Lari katulad ng 
mga karatig bayan nito. Ngunit 
sa kabila ng naging kalunos-lunos 
na kalagayan, kakarampot lamang 
ang nakuhang tulong at ayuda 
ng mamamayan ng Lari mula sa 
mga ahensya ng gubyerno. Hindi 
nakarating sa kanila ang ni isang 
operasyong relip at rehabilitasyon 
na 9 ipinagmamayabang 53.3 ng 
reaksyunaryong gubyerno. 


Hindi na bago ang ganitong mga 
kalagayan sa mamamayan ng Lari. 
Matagal na silang kinaligtaan ng 
gubyerno bago pa man dumating 
ang pandemyang COVID-19 sa bansa 
kung kaya hindi na sila umaasa pang 
papansinin ng rehimen ang kanilang 
mga karaingan at kalagayan. Para 
sa mamamayan ng Lari, gagap 
nilang tanging sa kanilang pagkakaisa 
at pagbubuklod mababago nila 
ang kanilang abang kalagayan at sa 
pamamagitan ng pagtatagumpay 
ng digmang bayan lamang sila 
makakabangon sa epekto ng 


pandemya at mga delubyong 
dumaan sa kanilang buhay. 


Mga SPL at samahang masa ng Lari 
laban sa COVID-19 


Ang Lari ay isang isla na 
matatagpuan sa TK. Napakayaman 
ng eryang ito dahil sa malalawak na 
niyugan at sa yaman ng karagatan 
na nagbibigay sa mamamayan ng 
masaganang huli. Kaya't ito ang 
dahilan kung bakit ganito na lamang 
paglawayan ng mga naghaharing-uri 
sa bansa ang nasabing isla. 


Pagpasok ng COVID-19 sa bansa 
at sa pagpapatupad ng community 
quarantine sa Lari, walang sinayang 
na sandali ang mga kasapi ng Partido 
at mga rebolusyonaryong samahang 
masa rito. Naglunsad kaagad sila 
ng mga pulong pag-aaral kaugnay 
sa COVID-19 upang pagkaisahin 
ang lahat sa kanilang ilulunsad na 
kampanya. 


Sa panimula, nagpaipon sila 
ng maraming tela at mga lumang 
damit para tahiin at gawing mga 
face mask na isa sa mga ipinatupad 
na protocol ng rehimen. Malaking 
problema ng mamamayan ng Lari 
ang kakulangan sa face masks 
dahil sa napakaliit na pondo 
ng lokal na pamahalaan. 
Naging matagumpay ang 
proyektong ito at nakiisa 
sa kanilang kampanya 
at pagsisikap ang 
buong 7” barangay 
hanggang sa antas 
ng bayan. Nakapag- 
ambag ang lahat 
ng panahon at 
lakas-paggawa 
para sa paggawa 
ng mga face mask 
na ipapamahagi sa 
mamamayan ng Lari. 


Ayon sa mga residente ng Lari, 
kulang na kulang ang natatanggap 
nilang ayuda mula sa reaksyunaryong 
gubyerno kaya't upang makatulong 
naman sa mga apektado ng kawalan 
ng kabuhayan at pagkain, nag- 
ambagan ang mga kasapi ng mga 
SPL sa Lari at mga samahang masa 
ng kanilang mga sobrang pagkain at 
pera para sa konsumo at panggastos 
ng mga pamilyang walang aasahan 
at paralisado ang kabuhayan. 


Sa simpleng 37B3 pamamaraan, 
ipinamalas ng mga SPL ng Lari ang 
kanilang kakayahang “pamunuan 
ang mamamayan upang lagpasan 
ang hirap na hatid ng pandemyang 
COVID-19 habang patuloy na 
iginigiit ang ayudang para sa kanila. 
Hanggang ngayon ay kapus na 
kapos ang natatamasa nilang mga 
ayuda mula sa ipinagmamalaking 
social amelioration program ng 
reaksyunaryong gubyerno. Umabot 
lamang sa kakarampot na P6,500 
ang natanggap nilang tulong 
sa loob ng siyam na buwang 
pandemya kaya lalabas na P722 
lamang ang subsidyo kada buwan. 


PULONG SANGAY 


4 KALATAS 


DISYEMBRE 2020 


para sa kanila. 


Sa simpleng pamamaraan, ipinamalas ng mga SPL ng Lari ang kanilang 
kakayahang pamunuan ang mamamayan upang lagpasan ang hirap na 
hatid ng pandemyang COVID-19 habang patuloy na iginigiit ang ayudang 


Kasama rin sa mga natanggap ang 
3 pirasong instant noodles, 3 kilong 
bigas at 2 delatang sardinas na 
kulang na kulang para mapakain ang 
kanilang pamilya. Kung tutuusin, 
mula pa noong Marso ay hindi sapat 
ang natanggap nilang direktang 
tulong para ibsan man lang ang 
gutom dulot ng pansamantalang 
pagkawala ng kanilang kabuhayan. 
Mahigpit silang binabantayan ng 
mga sundalo at pulis para hindi 
sila makapunta sa kanilang mga 
kaingin at niyugan sa paghihinalang 
nagpapatuloy ang 57. kanilang 
pagsuporta sa yunit ng BHB na 
nakakaabot sa kanilang baryo. 


Sa pag-ooperasyon ng mga 
sundalo sa Lari, laging pinapatawag 
at pinupuntahan ang mga lider, 
hinaharas at pinupwersang sumuko. 
Sa ganitong ginagawang panggigipit 
ng mga sundalo at pulis, hindi na sila 
nakakapunta sa kanilang mga niyugan 
at taniman na nangangahulugan ng 
gutom at kahirapan ng kanilang mga 
pamilya. Kaya't kumilos ang mga 
organisadong masa sa Lari upang 
akuin ang gawaing produksyon 
ng kanilang mga  kababaryong 
pinagbabantaan at tinatakot ng mga 
sundalo. 


Paglaban sa demolisyon matapos 
ang delubyo 


Sa isa namang baryong saklaw ng 
Lari, kinakaharap ng mamamayan 
ang banta ng demolisyon na 
pabibilisin ng nagdaang bagyong 
Ulysses. Matatagpuan ang baryong 
ito sa tabing-dagat na dinaanan at 
hinambalos ng bagyo. Nawasak ang 
kanilang mga tahanan kasabay ng 
pagdapa rin ng kanilang mga tanim 
na niyog na kanilang pangunahing 
ikinabubuhay. 


Ang kanilang baryo ay matagal 
nang  kinakamkam ng isang 
debeloper na nais magtayo ng mga 
imprastrukturang pang-ekoturismo, 


eksklusibong subdibisyon at pook- 
residensyal-pasyalan sa kanilang 
lugar dahil sa ganda ng lokasyon 
at mga tanawin. Sinamantala ng 
debeloper ang oportunidad sa 
pinsalang idinulot ng bagyong 
Ulysses sa mga naninirahan dito 
upang isakatuparan ang balak nitong 
pagkamkam sa kanilang lupa. 


Kagyat na 
SPL upang 


nagpulong ang 
pag-usapan ang 
kahaharaping pagpapalayas sa 
kanila at iba pang kababaryo. 
Matapos nito, pinulong nila ang 
mga nakatayong samahang masa sa 
lugar at ang Sangguniang Barangay. 
Pumutok ang kanilang laban upang 
pigilan ang napipintong demolisyon 
at pagpapalayas sa lugar. Agad 
silang kumilos upang itayo muli 
ang kanilang mga tahanan at 
gumawa ng mga kubol para maging 
sentruhan ng kanilang laban. Inayos 
nila ang kanilang hanay, at hatian 
ng mga gawain upang pigilan ang 
maitim na balak ng debeloper na 
noong panahong iyon ay gumagamit 
ng bayarang goons, sundalo at pulis 
upang takutin at dahasin ang mga 
residente. 


Laging dinaraanan at 
binababaran ang kanilang baryo sa 
tuwing mag-ooperasyon ang AFP. 
Pinaparatangan pa ng mga sundalo 
ang kanilang mga lider at mga kasapi 
na mga tagasuporta diumano ng 
BHB at mga kasapi ng Partido at 
binabantaan silang papatayin kung 
ipagpapatuloy nila ang laban para sa 
panirikan at kabuhayan. Tinatangka 
rin ng mga pasista na wasakin ang 
kanilang mga makeshift na bahay 
at mga tanim upang tanggalan sila 
ng anumang karapatan sa lupang 
matagal na nilang pinagyayaman at 
ipinagtatanggol. 


Hindi natinag ang baryo, 
upang tugunan ang kanilang mga 
pangangailangan para sa pagkain, 
nagkaroon sila ng shifting ng 


mga tao para sa produksyon at 
bantay sa kanilang mga tahanan 
at kubol. Sa kanilang “mga 
kubol naglulunsad sila ng mga 
aktibidad para pahigpitin pa ang 
kanilang pagkakaisa. Dito sila 
nagtatalakayan at ipinagpapatuloy 
ang kanilang pamumuhay sa gitna 
din ng tama ng pandemyang 
COVID-19. Nagkakaisa ang mga 
taga-baryo sa kanilang mga gawain 
sa araw-araw mula produksyon 
hanggang sa pag-aaral ng kanilang 
mga anak na apektado ng kawalan 
ng face-to-face na mga klase. 


Sa tulong ng kanilang mga 
kamag-anak at naigiit na tulong 
mula sa lokal na gubyerno, naiayos 
din nila ang kanilang mga bangka 
na winasak ng bagyo at ngayo'y 
nakakapangisda silang muli. Hindi 
na sila umaasa pa sa rehimeng US- 
Duterte para sa anumang ayuda at 
tulong dahil alam nilang tulad din 
ng dati, hindi kailanman pakikinggan 
at ipagkakaloob ang kanilang mga 
karaingan at pangangailangan. 


Ngayon, nananatiling matatag 
ang kanilang pagkakaisa at 
pagbubuklod upang ipagpatuloy at 
ipagtagumpay. ang 5 kanilang 
pakikibaka at paglaban para sa 
panirikan, kabuhayan at karapatan. 
Sa mahabang kasaysayan ng 
kanilang pakikibaka, pinanday na 
sila” “ng 59 kanilang 3533mga 
rebolusyonaryong karanasan. 
Laging nasa unahan sila ng laban sa 
anumang banta ng demolisyon at 
pagpapalayas” matapos ang 
delubyong humambalos sa kanilang 
pamumuhay. Resulta ito ng matagal 
na panahon na pagpupundar at 
pagkilos ng Partido at BHB sa Lari at 
sa iba't ibang pamamaraan para 
pagkaisahin ang lahat. Patunay 
itong nagpapatuloy ang pakikibaka 
ng mamamayan sa pamamagitan ng 
kanilang lakas at pagkakaisa sa kahit 
anumang kalagayan. 


DISYEMBRE 2020 


5 KALATAS 


a 


ibong paglabag sa karapatang tao sa TK, resulta ng 


Libu- 


LATHALAIN 


ym: 


Terror Law at de facto Martial Law ng rehimeng US-Duterte 


Wa?" habas na pamamaslang, pasismo at sukdulang paglabag sa internasyunal na tuntunin at batas 
ng digmaan ang iniwang bakas ng madugong paghahari ng rehimeng US-Duterte sa ikaapat na taon 
nito sa poder. Ginamit ng rehimen ang buong pwersa ng militar at pulis pati ang reaksyunaryong batas 
upang magpakawala ng maigting na terorismo ng estado na nagresulta sa 3,270 dokumentadong paglabag sa 
karapatang-tao sa TK sa pagtatapos ng buong 2020. 


Todo-larga ang mararahas na 
operasyong militar at pulis, pagsikil 
sa mga batayang demokratikong 
karapatan at panunupil sa mga 
aktibista't kritiko ng rehimen sa 
kumpas ng civilian-military junta ni 
Duterte na nakaluklok sa kontra- 
rebolusyonaryong National Task 
Force to End Local Communist Armed 
Conflict (NTF-ELCAC). Sila ang utak 
sa 13 kaso ng karumal-dumal na 
pamamaslang sa TK nitong 2020. 
Ilan sa mga kasong ito ang brutal na 
pagpaslang sa mag-asawang kapwa 
retiradong lider ng rebolusyonaryong 
kilusan at konsultant ng NDFP 
sa usapang pangkapayapaan na 
sina Agaton “Ka Boy” Topacio at 
Eugenia “Ka Eugene” Magpantay 
sa Rizal nitong Nobyembre at ang 
pagsalbeyds ng mga militar at pulis 
kay Mario “Ka Jethro” Caraig, isang 
hors de combat sa Laguna noong 
Agosto. 


Pinatay rin ng mga elemento ng 
AFP-PNP ang mga lider-masa na sina 


Armando Buisan ng Quezon, Adonis 
Shu ng Palawan at Kapitan Froilan 
Reyes ng Laguna. Pinakahuling 
krimen ang masaker sa limang 
sibilyan sa Baras, Rizal noong 
Disyembre na pilit pinagtatakpan ng 
SOLCOM at PNP-Rizal at inilulusot 
na lehitimong engkwentro sa mga 
isparo o yunit ng partisanong 
lungsod ng BHB. Pinahirapan muna 
ang mga biktima bago walang 
awang pinaslang ng mga berdugong 
pasista. 


Sukdulan ang karahasan ng 
estado laban sa mga tinatawag nitong 
kalaban na kitang-kita sa 25 kaso ng 
makahayop na pagtrato nito sa mga 
rebolusyonaryong nasawi sa mga 
labanan. Matinding parusa sa mga 
kaanak ng mga biktima ang ginawa 
ng rehimen na paglapastangan at 
pagbinbin sa labi ng mga napaslang 
na Pulang mandirigma at mga 
sibilyang pinalalabas nilang kasapi 
ng BHB. Malinaw itong paglabag ng 
GRP sa internasyunal na makataong 


batas sa ilalim ng United Nations 
Geneva Conventions of 1949 at 
ng sumunod na Protocol 1 at 2 ng 
1977, gayundin ng Comprehensive 
Agreement on Respect for 
Human Rights and International 
Humanitarian Law (CARHRIHL) na 
kasunduang nilagdaan sa pagitan 
ng GRP at NDFP. 


Pinasidhi ng rehimen ang 
pasismo sa bisa ng Anti-Terrorism 
Act of 2020 (ATA) o RA 11479 at 
paggamit sa pandemyang COVID-19 
para magdeklara ng militaristang 
lockdown. Nagsilbi ang iniratsadang 
ATA para gawing ligal ang pagdakip, 
pagkukulong at panunugis sa 
mga itinuturing ng estado na mga 
“terorista.” Isa sa mga unang biktima 
ng Terror Law ang Cabuyao 11 na 
binubuo ng mga aktibistang dinakip 
habang nagpoprotesta laban sa ATA 
noong Hulyo 3 sa Laguna. 


Ilang insidente rin ang naganap 
na panghaharas at pag-aresto sa 


BANTAY KARAPATAN 


2 sibilyan, inaresto at itinago ng 201st Infantry Brigade at PNP- 
CALABARZON sa Quezon 


Nag-aalala ang mga 
kamag-anak nina Roel Custodio, 
34, at Ruben Estocado, 38, mga 
dinakip ng pinagsanib na pwersa ng 
PNP-CALABARZON at SOLCOM sa 
pangunguna ng mga yunit paniktik 
nito noong Disyembre 26 bandang 
3:30 ng hapon sa Brgy. Zone 3 
Poblacion, Atimonan, 7 Quezon. 
Patuloy silang hinahanap ng kanilang 
mga kaanak dahil hindi sila inililitaw 
ng mga pasista. 


Ginawang tropeo ng AFP-PNP sina 
Custodio at Estocado na inaresto ng 


mga mersenaryo sa araw ng ika-52 
anibersaryo ng PKP, Pinaratangan 
silang matataas na lider ng PKP at 
BHB sa rehiyon at sinampahan ng 
mga gawa-gawang kaso. Sinampahan 
siCustodio ng mga kasong kidnapping 
at illegal possession of firearms, 
habang si Estocado naman ay double 
murder at multiple murder. 


Humingi na ng tulong sa 
Commission on Human Rights at 
mga organisasyong nagtatanggol sa 
karapatang-tao ang mga kapamilya 
ng mga biktima para hanapin at 


pwersahin ang mga ahente ng estado 
na ilitaw ang kanilang mga mahal 
sa buhay. Ayon sa Karapatan-5T, 
“Nilabag ng AFP-PNP ang karapatan 
ng mga biktima na magtamo ng ligal 
na tulong hinggil sa mga isinampang 
gawa-gawang kaso.” 


Binigyang-laya ng Anti-Terrorism 
Act of 2020 ang AFP-PNP na ipiit at 
idetine nang walang kaso ang 
sinumang 9 tinatakan nitong 
“terorista” sa loob ng 14-24 araw 
nang walang pananagutan. 


6 KALATAS 


DISYEMBRE 2020 


mga aktibistang dadalo sa mga protesta sa rehiyon. 
Kabilang sa mga ito ang pagharang sa 88 aktibistang 
magpoprotesta sa araw ng SONA at panggugulo ng mga 
pulis sa mapayapang aksyong protesta ng halos 150 
magsasaka sa Batangas noong Oktubre. 


Sa mga probinsya, pinakamarami ang naitalang kaso 
ng iligal na pag-aresto at pagdetine sa Quezon. Naging 
tampok rin ang paghuli sa anim na magsasaka sa reyd 
na isinagawa ng Special Weapons and Tactics (SWAT), 
Philippine National Police (PNP), Criminal Investigation 
and Detection Group (CIDG) at Philippine Air Force 
(PAF) sa bahayan sa Sitio Santulan, Brgy. Coral ni 
Lopez, Calaca, Batangas noong Mayo. Nangyari 
ito habang nasa ilalim ng enhanced community 
quarantine ang probinsya. Ang anim na 


mga aanihing palay at iba pang produktong bukid. 


Sinusulsulan at itinutulak mismo ni Duterte ang 
mersenaryong AFP at PNP na gumawa ng hunos-diling 
karahasan sa buong bayan. Wala ni isa mang 
napapanagot sa mga patung-patong na kaso ng paglabag 
sa karapatang-tao. Sa pagpapatupad ng Anti-Terrorism 
Act of 2020 at pagdedeklara sa PKP-BHB bilang mga 
teroristang organisasyon, tiyak na mas dadami pa ang 
mga krimen at atrosidad na ihahasik ng mga armadong 
pwersa ng rehimen. 


REKORD NG TERORISMO NG RUSO 2020 


biktima ay pawang mga miyembro ng lokal na 
organisasyong tutol sa pangangamkam ng lupa 
sa kanilang barangay. Nakalaya sila matapos 
ang higit dalawang buwang pagkakapiit at 
mapawalang sala ng korte. 


Talamak din sa 2020 ang red-tagging sa mga 
ligal na organisasyon, aktibista at unyonista 
habang ipinaparada ang mga karaniwang 
magsasaka't katutubo bilang mga sumukong 
kasapi ng BHB. Aabot sa 1,406 ang biktima 
ng pagbabanta, panghaharas at intimidasyon, 
kabilang na ang mga unyonista ng Coca-Cola-5ta. 
Rosa na pwersahang pinasusuko bilang NPA ng 
Task Force Ugnay at RTF-ELCAC. 


Nagdulot naman ang walang puknat na FMO 
at RCSPO ng AFP-PNP ng ibayong paglabag sa 
karapatang-tao ng mga katutubo't magsasaka. 
Sa isla ng Palawan, mayroong dalawang 
insidente ng pamimilit ng mga elemento ng 
Philippine Marines sa mga menor de edad na 
maging giya sa kanilang operasyon. Iniulat din 
ang paghahaluhog sa bahay ng mga katutubong 
Palaw'an at pagsunog sa kanilang mga kaingin. 


Nagtatago ang AFP-PNP sa pandemyang 
COVID-19 upang makapagpataw ng malulupit na 
patakaran sa mga interyor na komunidad tulad 
ng paghihigpit sa pagbili ng pagkain, pagkontrol 
sa oras ng pagtatrabaho sa mga kaingin, niyugan 
at sapilitang pagpapaloob sa mamamayan sa 
mga programa ng reaksyunaryong gubyerno. Sa 
Mindoro, 800 katutubo ang sapilitang inirehistro 
kapalit ng pagbabantang ang hindi papayag ay 
ituturing na tagasuporta ng BHB. Patuloy rin ang 
pagkakampo ng militar sa mga barangay hall 
at eskwelahan sa 16 komunidad sa Mindoro na 
labag sa IHL at CARHRIHL. Sa hangganang Quezon 
at Rizal, mahigit 200 katutubong Dumagat at 
Remontado ang sapilitang pinasuko sa tabing ng 
pamimigay ng relip para sa kalamidad at SAP para 
sa COVID-19. Ipinagbabawal din sa ilang bayan sa 
Quezon at Rizal ang pagtatrabaho sa kaingin ng 
mga magsasaka na nagresulta sa pagkasira ang 


15 


threat 


23 


293 


s3 


N. ] serial bombing 


STOP Na 
N 
GAPON 


other 
ickade 


o 


SE 


(Ca 


46 


enforced 1 
disappearance 


economic blo 


attack on or use of public 
places for military purposes 


800 


coercion 7 
KI 


illegal 
arrest 


illegal 
restriction on/ detention 
violent dispersal (779 


of mass action 


445 torced or 


fake surrender 


Y 
NPA AKO 


1,406 


harassment 
intimidation 


ag arreiudicial 
3 trring 


violation of the right 
5 of hors de combat 


“Paga 


desecration 
of remains 


demolition 


forcible evacuation 
and displacement 


DISYEMBRE 2020 


7 KALATAS 


TUGEN 


NI PATNUBAY DE GUIA 


Bakit hindi nagdeklara ng tigil- 
putukan ang Communist Party of the 
Philippines (CPP) ngayon taon? 


Karalanane pansamantalala munang isantabi ng CPP ang nakagawian nitong tradisyon na nagdedeklara 
ng sariling tigil-putukan (na may ispesipikong haba ng panahon) sa tuwing panahon ng kapaskuhan at 
pagpasok ng bagong taon. Kinailangang gawin ito ng CPP upang lalong maipagtanggol at pangalagaaan ang 
kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na ang masang magsasaka, at biguin at pagbayarin nang mahal ang 
mga mersenaryong tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP). 


Mahirap makamit ng 
mamamayan ang “mapayapang 
pagdiriwang ngayong kapaskuhan 
at bagong taon sa harap ng 
todong gyera na ipinatutupad ng 
pasistang rehimeng 8“ US-Duterte 
laban sa rebolusyonaryong kilusan at 
mamamayan. Wala sa intensyon ng 
rehimeng Duterte na pagkalooban 
ang mamamayang Pilipino ng kahit 
konting pahinga mula sa pinatindi 
at pinaigting nitong opensibang 
militar. Palagiang nagkukumahog ang 
rehimeng Duterte sa paghahabol sa 
itinakda nitong taning sa pagdurog 
sa rebolusyonaryong kilusan bago 
sumapit ang pagtatapos ng kanyang 
termino sa Hunyo 30, 2022. Isang 
imbing pangarap na mauuwi lamang 
sa kabiguan tulad ng mga sinundan 
niyang mga rehimen simula sa 
diktador na si Ferdinand E. Marcos. 


Ang pansamantalang 
pagsasantabi ng CPP sa kinagawian 
nitong pagdedeklara ng tigil-putukan 
sa panahon ng kapaskuhan at bagong 
taon ay nangangahulugan na ilalagay 
nito ang sarili sa aktibong depensa 
para pangalagaan ang sarili at ang 
malawak na masang magsasaka sa 
kanayunan. Aktibong lalabanan nito 
at bibiguin ang mga inilulunsad na 
mga pananalakay ng pasistang tropa 
ni Duterte. 


May tigil-putukan man o wala, 
kailangang puspusang labanan, 
ipagtanggol ang sarili at biguin 
ang mga kampanya ng pagtugis at 
pagdurog ng pasistang rehimeng US- 
Duterte laban sa rebolusyonaryong 
kilusan at mamamayan. Sa mahabang 
karanasan ng” rebolusyonaryong 
kilusan, kahit may tigil-putukan 
na idinedeklara ang gubyernong 
Duterte sa CPP-NPA-NDFP, wala itong 
naging saysay dahil hindi naman 


ito seryosong ipinatutupad ng AFP 
at PNP. Sa matagal na panahon, 
walang bisa at pawang pampublikong 
postura lamang ang mga pahayag 
na suspension of military operations 
(SOMO) ng AFP at suspension of 
police operations (SOPO) ng PNP sa 
tuwing may umiiral na tigil-putukan 
sa pagitan ng magkatunggaling panig. 
Lansakang pagkukunwari at pakitang- 
tao lamang ng rehimeng Duterte 
ang pagdedeklara ng tigil-putukan 
sa panahon na may nagaganap na 
usapang pangkapayaan ito sa NDFP, 
sa panahon na nahaharap ang 
bansa sa mga sakuna, kalamidad 
o pandemya at sa panahon ng 
kapaskuhan. Ginagamit ni Duterte 
ang “populistang” pagpopustura para 
palabasing may malasakit siya sa 
taumbayan. 


Kailanman hindi naging matapat 
at seryoso ang pasistang rehimeng 
US-Duterte sa pagtupad kahit sa 
sarili nitong deklarasyon ng tigil- 
putukan sa CPP-NPA-NDFP sapul 
nang maluklok ito sa kapangyarihan 
noong Hulyo 2016. 


Walang epekto at hindi natitinag 
ang rebolusyonaryong kilusan sa 
pinakabagong pahayag ni Duterte na 
walang magaganap na tigil-putukan sa 
CPP-NPA-NDFP ngayong kapaskuhan 
at maging kailanman hangga't siya'y 
nasa kapangyarihan. Sa karanasan 
ng rebolusyonaryong kilusan, walang 
tunay na tigil-putukan ang naganap at 
naipatutupad ng AFP at PNP kahit sa 
panahon na nagaganap ang usapang 
pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at 
NDFP mula kay Presidente Corazon C. 
Aquino at panahon ni Duterte. 


sa panahon 
Duterte, walang 
nilalabag ang 


ng” gubyernong 
pakundangang 
tigil-putukan na 


pinagkaisahan ng GRP at NDFP bilang 
bahagi ng confidence building at 
paglikha ng paborableng klima para sa 
usapang pangkapayapaan na pormal 
na sinimulan noong Agosto 2016. Sa 
loob ng halos anim na buwan mula 
Agosto 2016 hanggang Pebrero 2017, 
sa tala ng NDFP, inokupa ng AFP ang 
mahigit 500 baryo na nasa loob ng 
mga larangang gerilya ng NPA. Daan- 
daang beses na nilabag ng AFP at 
PNP ang kasunduan ng GRP at NDFP 
sa tigil-putukan. Ang mga paglabag 
ng GRP sa tigil-putukan ay masinop 
na naisadokumento at sinumite ng 
NDFP sa Joint Monitoring Committee 
(IMC) na binuo ng dalawang panig 
para i-monitor ang pagpapatupad 
ng Comprehensive Agreement 
on Respect for Human Rights and 
International Humanitarian Law 
(CARHRIHL). 


Sukdulan din ang mga naging 
paglabag ng rehimeng Duterte sa 
sarili nitong deklarasyon sa tigil- 
putukan noong Marso 2020 mula sa 
magkahiwalay na deklarasyon nito 
at ng CPP para magkonsentra ang 
buong bayan sa pagharap at paglaban 
sa nakamamatay na COVID-19. 
Ginamit lamang ng rehimeng Duterte 
ang tigil-putukan at paglaban sa 
pandemyang COVID-19 bilang tabing 
sa patuloy at walang humpay na 
mga teroristang pag-atake ng AFP at 
PNP sa rebolusyonaryong kilusan at 
mamamayan. 


Ganito din ang nangyayari kahit 
may mga tigil-putukan sa panahon 
ng mga sakuna at kalamidad. Patuloy 
ang mga opensibang militar ng AFP 
at PNP laban sa CPP-NPA-NDFP sa 
tabing diumano ng mga “relief and 
humanitarian operations” nito. Sa 
kabilang banda, pagtitimpi, mahusay 
na maniobra at wastong taktikang 


8 KALATAS 


DISYEMBRE 2020 


gerilya ang isinasagawa ng mga 
yunit ng NPA upang maiwasan ang 
hindi kinakailangang mga labanan. 
Mahigpit na tumatalima ang NPA sa 
mga tigil-putukan na idinedeklara ng 
CPP habang ginagampanan nito ang 
kaniyang mga tungkulin sa pagtulong 
at pag-alalay sa mga kababayan 
nating sinalanta at biktima ng 
mga sakuna at kalamidad at ng 
pandemyang COVID-19. 


Ang sambayanang Pilipino, lalo na 
ang masang magsasaka na bumubuo 
ng mayorya ng populasyon, ang 
higit na apektado ng pagiging utak- 
pulbura at militarista ni Duterte. Bigo 
silang makaranas kahit panandaliang 
pahinga mula sa matitinding 
operasyong militar ng AFP at PNP sa 
mga kanayunan ng bansa. Patuloy 
silang napagkakaitan ni Duterte na 
maipagdiwang nang mapayapa at 
panatag ang panahon ng kapaskuhan 
sa piling ng kanilang mga mahal sa 
buhay. 


si Duterte ang numero unong 
terorista at kaaway ng sambayanang 
Pilipino. 

Ang terorismo ni Duterte, 
kultura ng karahasan at kawalan 
ng pananagutan ng AFP at PNP sa 
mga krimen laban sa sambayanan 
ay sadyang walang kinikilalang 
panahon, okasyon, karapatang 
pantao at pandaigidigang makataong 
batas. Halang ang mga bituka at 
hindi natatakot at nangingiming 
pumatay ang AFP at PNP ng mga 
inosente at walang kalaban-labang 
mga sibilyan kahit sa panahon ng 
kapaskuhan. Patunay dito ang 
pagmasaker ng mga sundalo ng 12th 
Infantry Battalion ng Philippine Army 
at pulis ng PNP-Western Visayas 
sa siyam na katutubong Tumandok 
noong Disyembre 30, 2020 sa Capiz 
at Iloilo sa isla ng Panay. Kasabay 
ng masaker, may 17 pang mga 
katutubong Tumandok ang inaresto 
batay sa mga gawa-gawang kaso 
at pagtatanim ng mga ebidensya. 
Isinagawa ang masaker at pang- 
aaresto batay sa ipinatutupad 
na.” Synchronized 597S3BEnhanced 
Management of Police Operations 
(SEMPO) tulad ng nangyari sa Isla ng 
Negros noong 2019 habang hepe ng 


Regional Police Office Region 7 ang 
kasalukuyang hepe ngayon ng PNP 
na si General Debold “Mafianita” 
Sinas. 


Sa kabilang banda, pinagkaitan 
din ni Duterte ang mga ordinaryong 
kawal at pulis ng sapat na pahinga 
mula sa pagod dulot nang walang 
saysay na todong-gyera ng rehimen 
laban sa rebolusyonaryong kilusan 
at mamamayan.  Pinagkaitan ni 
Duterte ng panahon ang mga 
pangkaraniwang sundalo at pulis 
na makapiling nila ang kanilang 
mahal sa buhay sa panahon ng 
kapaskuhan at bagong taon. Hindi 
katulad niya, ng kanyang pamilya, 
kaibigan at ng iba pang matataas 
na opisyal ng gubyerno, AFP at PNP, 
na kapag ginustong magpahinga 
at magbakasyon nang magarbo ay 
madali nilang nagagawa. 


Sa tagumpay ng Demoratikong 
Rebolusyon ng Bayan (DRB)sa 
pamumuno ng CPP, magiging 
posible ang malaon nang hangad 
ng sambayanang Pilipino para 
sa makatarungan at matagalang 
kapayapaan sa bansa. 


Kung kinakailangan at para 
sa benepisyo at kapakanan ng 
taumbayan, laging handa ang CPP 
na magpatupad ng tigil-putukan. 
Ginagalang at pinapahalagahan 
ng CPP-NPA-NDFP ang kagustuhan 
at kahilingan ng taumbayan na 
maipagdiwang nang matahimik at 
mapayapa ang kapaskuhan kapiling 
ang kanilang mga mahal sa buhay. 


Laging handa 
ang CPP ng kanyang sariling tigil- 
putukan kung kinakailangan batay sa 
hinihingi ng nagbabagong pambansa 
at pandaigidigang sitwasyon, mga 
sirkumtansya at rasonableng dahilan. 
Sinusuportahan din ng NDFP ang 


ring "magpatupad 


mga grupong nananawagan na 
muling ipagpatuloy ang usapang 
pangkapayapaan sa pagitan ng GRP 
at NDFP na makaisang panig na 
ipinatigil ni Duterte noong Hunyo 
2017. 


Subalit kailangan ng taumbayan 
angibayong pagpupunyagiatitaasang 
antas ng paglaban upang maibagsak 
ang tiraniko at teroristang rehimeng 
US-Duterte. Ang rehimeng Duterte 
atang itinataguyod nitong naaagnas 
na sistemang malakolonyal at 
malapyudal na lipunang Pilipino 
ang kasalukuyang hadlang sa 
pagkakamit ng sambayanang Pilipino 
ng makatarungan at matagalang 
kapayapaan. 


Dapat maramihang lumahok ang 
mamamayan sa pagsusulong ng DRB 
na may sosyalistang perspektiba at sa 
isinusulong na matagalang digmang 
bayan. Tanging sa pagsusulong at 
pagtatagumpay ng DRB matutupad 
ang malaon nang kagustuhan ng 
sambayanang Pilipino na magkaroon 
ng “makatarungan, 9: matagalang 
kapayapaan na nakabatay sa 
hustisyang panlipunan at upang 
makamit ang tunay na kalayaan, 
demokrasya at kasaganaan para sa 
lahat ng mamamayang Pilipino. [8 


DISYEMBRE 2020 


9 KALATAS 


ma 


LATHALAIN 


BHB at mamamayan ng TK, binigo ang ma 


AFP-PNP sa 2020 


TY na mabibigo ang imbing plano ng rehimen at ng AFP-PNP na 
ubusin ang pwersa ng Hukbong bayan sa TK bago matapos ang 
termino ni Duterte. Ito ang deklarasyon ng Melito Glor Command ., 
(MGC)-BHB TK sa pagtatapos ng taong 2020, na tumampok ang 41 
matatagumpay na aksyong militar at 111 kaswalti sa AFP-PNP. 


Sa ulat ng MGC, 61 ang patay at 
50 ang sugatan sa mga tropa ng AFP- 
PNP na nakasagupa ng Pulang hukbo 
sa 2020. Katumbas ito ng lampas 
sa laking-kumpanyang pwersa ng 
kaaway. 


Dugo't buhay ang puhunan 
ng rebolusyonaryong kilusan sa 
pukpukang pakikipaglaban sa 
rehimeng US-Duterte at sa dineploy 
nitong mahigit 22 batalyong pwersa 
ng sundalo't pulis sa rehiyon sa 
2020. Aabot sa maliit na platun 
ang bilang ng mga nasawing Pulang 
mandirigma, kabilang ang mga 
pinaslang na hors de combat na 
protektado ng mga alituntunin sa 
ilalim ng Protocol 1 at 2 ng 1949 
Geneva Conventions ng United 
Nations at ng pandaigdigang 
makataong batas. 


Sa gitna ng masinsing pakat ng 
kaaway, tagumpay na inilunsad ng 
MGC ang 35 taktikal na opensiba 


(TO) na nagdiskaril sa focused 
military operations (FMO) at 
retooled.“ community” support 


program operations sa TK. Pebrero 
2020, pumutok ang magkakasunod 
na opensiba ng Lucio de Guzman 
Command (LdGC) - BHB Mindoro, 
Narciso Antazo Aramil Command 
(NAAC) - BHB Rizal at Apolonio 
Mendoza Command (AMC) - BHB 
Quezon na nagresulta sa dalawang 
patay at siyam na sugatang sundalo. 


Kahihiyan at pinsala ang natamo 
ng 403rd Regional Mobile Force 
Battalion (403rd RMFB) ng PNP- 
MIMAROPA sa matunog na ambus 
ng LAGC sa Barangay Panaytayan, 
Mansalay, Oriental Mindoro noong 
Setyembre 28. Napatigil ng putok 
ng mga Pulang mandirigma ang 
mobile ng 403rd RMFB na may 
sakay na suplay at dagdag pwersa 


para sa tropang pulis na nag- 
o0perasyon sa Mansalay. Tatlong 
pulis ang sugatan at hindi na 
mapakinabangan ang sinirang 
sasakyan. Naging usap-usapan 
ng mga Mindorefio sa social 
media ang takot na takot na 
reaksyon ng mga pulis sa ambus. 


Naglunsad naman.” ang 
Bienvenido Vallever Command 
(BVC) - BHB Palawan noong 
Hulyo 2020 ng tatlong TO laban 
sa 4th MBLT na hindi tumigil sa 
panghahalihaw sa isla kahit may 
pandemya. Ipinagbunyi ng mga 
Palawefio ang mga opensiba ng 
BVC na naggawad ng hustisya 
laban sa mga abusadong militar 
na nangongotong at sumisira sa 
kanilang kaingin. 


Tampok din sa 2020 ang 
pagharap ng BHB sa mga 
pataksil na atake ng AFP-PNP 4, 
habang nananalasa sa bayan ang 
pandemyang COVID-19 at sunud- 
sunod na kalamidad. Tahasang 
nilabag ng GRP ang sarili nitong 
deklarasyon ng unilateral ceasefire 
mula Marso 19 - Abril 15 bilang 
tugon sa panawagan ng United 
Nations at sa halip, patuloy na 
nagpakat ng armadong pwersa sa 
kanayunan ng TK. Mula Marso 19 
- Abril 11, naitala ang masugid na 
operasyong militar ng pasistang 
tropa sa 36 bayan at 112 barangay 
sa rehiyon. Nagresulta ito sa tatlong 
labanan kung saan namartir ang 
tatlong Pulang mandirigma. 


Sa kabilang banda, tapat na 
tumalima ang MGC sa deklarasyong 
tigil-putukan ng CPP mula Marso 26 
- Abril 15 na pinalawig pa hanggang 
Abril 30. Ang mga engkwentrong 
naganap sa panahong saklaw 
ng ceasefire ay resulta na ng 


Yy 


nding atake ng 


MGA TAGLIMPAY SA 


LARANGANG MILITAR 2020 


aksyong 
militar 


41 


taktikal 


v 
35 na opensiba 


6 aktibong 


depensa 


patay sa 
61 AFP-PNP 


u1 
ga 
LT"? TTYTLYOU dq qp” 


pagtatanggol 
kanilang sarili at sa masa laban sa 
walang puknat na atake ng kaaway. 


ng mga yunit sa 


Matapos. ang 7 ceasefire, 
tumugon ang mga yunit ng MGC sa 
panawagang bigwasan ang taksil 
na AFP-PNP sa pamamagitan ng 
10 matatagumpay na TO ng BVC at 
LAGC sa buwan ng Mayo. Lumasap 
ang 4th MBLT at 203rd Brigade 
ng siyam na patay at walong 
kumpirmadong sugatan sa mga 
opensiba ng BHB. 


Sa huling kwarto ng 2020, 
hinarap ng BHB Quezon ang 
matitinding FMO sa gitna ng 
hagupit ng mga bagyong Quinta, 
Rolly at Ulysses. Tagumpay na 
nagdepensa ang mga yunit ng 
AMC at nalampasan ang anim na 
labanang resulta ng panunugis sa 
kanila ng 201st at 202nd Brigade ng 


10 KALATAS 


DISYEMBRE 2020 


BANTAY KARAPATAN 


Kc... j 


Limang sibilyan, pinaslang sa Baras, Rizal 


NY Walang awang 
pinaslang ng pinagsamang tropa 
ng 202nd Brigade at PNP-Rizal ang 
limang sibilyan sa Brgy. San Jose, 
Baras, Rizal noong Disyembre 17 
na sina Vilma Salabao, Wesley 
Obmerga, Carlito Zonio, Jonathan 
Alberga at Nifio Alberga na pawang 
mga caretaker at security guard 
sa isang pribadong mango farm. 
Napag-alamang may sakit si Wesley 
na tuberculosis sa buto at kidney 
failure habang si Vilma naman ay 
may kanser sa kanyang thyroid at 
dumaranas ng matinding rayuma. 


Upang bigyang katwiran ang 
kanilang mga krimen, pinalabas ng 
mga pasista na mga NPA ang mga 
biktima. Pinalalabas ng berdugong 
2nd ID-PNP Rizal na nanlaban 
ang lima habang inihahain ang 
warrant of arrest sa isa diumanong 
Antonio Cule alyas Ka Dads. Taliwas 
ito sa salaysay ng mga saksi na 
pinalibutan ang farm at pinaulanan 


BHB at mamamayan ng TK... 
mula sa pahina 10 


Philippine Army mula Oktubre 
29 hanggang Nobyembre 15. 
Nagtamo ang mga sumalakay na 
kaaway ng 13 patay at 1 sugatan 
sa mga nasabing labanan 
habang wala ni isang kaswalti 
ang BHB. 


“Nakamit natin ang mga 
tagumpay sa” armadong 
pakikibaka dahil sa mainit na 
pagsuporta ng mamamayan. 
Kahit gipit at may matinding 
presyur mula sa kaaway, 
nagpapatuloy ang masa sa 
pagkalinga sa Hukbo. at 
pagsusulong ng digmang bayan. 
Hindi sila nasindak ng terorismo 
ng estado.” Lalo lamang 
tumitibay ang pagkakaisa ng 
Hukbo at mamamayan para 
ibagsak ang pasistang rehimen 
atipagwagi ang digmang bayan,” 
pahayag ni Armando Cienfuego, 
tagapagsalita ng MGC-BHB TK. 


ng bala ng mga sundalo at pulis ang 
tinutuluyang bahay bandang alas- 
dos y medya ng madaling araw. 


Hanggang sa kasalukuyan ay 
hindi pa inilalabas ng 2nd ID ang labi 
ng mga napaslang at pinahihirapan 
ang pamilya nina Vilma na makuha 
ang kanyang bangkay. 


Notoryus ang PNP-Rizal sa ala- 
tokhang na pagpaslang sa mga 
wala nang kakayahang lumaban. 
Matatandaang hindi pa katagalan 
ang naganap na walang-awang 
pagpaslang nito sa mag-asawang 


Eugenia Magpantay at Agaton 
Topacio na mga sakitin na at 
retiradong lider ng Partido noong 
Nobyembre 27 at ang pagmasaker sa 
tatlong hors de combat sa Antipolo 
noong Disyembre 5, 2019. 


Patunay ang naganap na pag- 
atake at ekstrahudisyal “na 
pagpaslang sa limang sibilyan ng 
desperasyon at pangangarap nang 
gising ng rehimeng US-Duterte na 
ubusin. “at wasakin” ang 
rebolusyonaryong kilusan sa Timog 
Katagalugan. 


Mga isinampang gawa-gawang kaso laban 
kay Norly Bernabe, na-dismiss 


Dinismis ng Narra Municipal 
Trial Court ang kasong grave 
coercion laban kay Norly Bernabe, 
tagapangulo ng Kalipunan ng 
Samahang Magbubukid sa Timog 
Katagalugan (KASAMA-TK) noong 
Disyembre 14. Inaasahan ng mga 
kaanak ni Bernabe ang kanyang 
paglaya isang linggo mula nang ma- 
dismiss ang kaso. 


Nauna nang dinismis ng Puerto 
Princesa Regional Trial Court noong 
Hulyo 27 ang kasong murder na 
nakasampa kay Bernabe dahil sa 
kakulangan ng mga ebidensya. 
Subalit sinampahan muli sa ibang 
korte si Bernabe na nagpatagal pa 
ng kanyang pagkakapit. 


Bago ikinulong noong Pebrero 
2019, naglingkod si Bernabe bilang 
tagapangulo ng Pinagkaisang Lakas 
ng mga (Okupante, Residente, 
Magsasaka, Mangingisda at Maralita 
ng Taytay (PLORMMM-Taytay). 
Mula 2007, ipinaglaban ni Bernabe 
ang karapatan ng mga magsasaka sa 
1,265 ektaryang lupang kinamkam 
ng Pujalte Estate at 400 ektaryang 
inangkin ng Guevent Corp. Isa 
siya sa mga unang nakibaka 
laban sa 500 ektaryang Governor 
Jose Chavez Alvarez Airport sa 
Taytay na magpapalayas sa libu- 
libong magsasaka at katutubo 


IBAWA AT TARAY 
NAGNAIBALE 
md 


at wawasak sa likas na yaman 
ng Palawan. Napagtagumpayan 
din ng PLORMMM-Taytay at 
mamamayang Palawefio ang banta 
ng demolisyon ng lokal na gubyerno 
at Department of Environment 
and Natural Resources sa mga 
baybaying barangay ng Taytay. Dahil 
dito, walang-tigil ang pang-uusig ng 
mga maghaharing-uri sa Palawan 
kay Bernabe. Gamit ang AFP-PNP, 
hinaras siya, tinatakang kasapi ng 
BHB at sapilitang pinasusuko bilang 
rebel returnee. Matapos mabigo sa 
mga pakanang ito, sinampahan si 
Bernabe ng mga gawa-gawang kaso. 


Ayon sa Karapatan-TK, "Malaking 
tagumpay ang pagpapawalang-sala 
kay Ka Norly. Magpapatuloy ang 
pakikibaka para sa pagpapalaya sa 
mga detenidong pulitikal kahit sa 
gitna ng Anti-Terror Law ng rehimeng 
US-Duterte." 


DISYEMBRE 2020 


11 KALATAS 


bagyo at baha 


LATHALAIN 


Tindig Rizal! 


Sama-samang pagbangon ng mga Rizalefo sa pinsala ng 


inambalos ng sunud-sunod na malalakas na bagyo ang mamamayang 


Pilipino. 


Isa ang Timog Katagalugan sa nakaranas ng matinding 


pinsala dulot ng malawakang pagbaha sa iba't ibang parte nito. At isa 
ang lalawigan ng Rizal sa nagtamo ng labis na pinsala. 


Pilit na iniahon ang buhay sa 
pagkakalubog sa putik at baha-- 
iyan ang pangunahing tutok ng 
mamamayan ng Rizal matapos 
tumama ang bagyong Ulyssess sa 
rehiyon. 


Pinalalang pinsala 


Tinatayang umaabot sa 40,000 
kabahayan ang 57S pinalubog sa 
baha ng bagyo sa dalawang bayan 
ng lalawigan at katabing syudad 
na Marikina City. Higit 13,000 
indibidwal naman ang nagbakwit 
at nagsisiksikan sa 21 evacuation 
center. Libu-libong buhay, ari-arian 
at kabuhayan ang naging kabayaran 
sa nagpapatuloy na pamiminsala ng 
mga proyektong pang-imprastraktura 
at mga dambuhalang dam na 
nakatayo at planong itayo sa Rizal. 


Kalbaryo ng mga binagyo 


Kumakalam na sikmura , malinis 
na maiinom na tubig, maayos 
na masisilungan--ito ang mga 
pinoproblema 'ng kalakhan ng 
mamamayan ng Rizal na nasalanta 
matapos ang bagyo. Hindi pa 
tumatama ang bagyo ay nagkulang na 
sa paghahanda ang lokal na gubyerno 
para matustusan ang pangangailangan 
ng mga bakwit at biktima ng bagyo. 


Buhay ang kapalit ng pabahay 


Nabalot na ng lumbay at 
pangamba ang mga residente ng 
Kasiglahan Village sa San Jose, 
Rodriguez Rizal. Hindi kagaya sa 
pangalan nito, nawalan na ng 
sigla ang buong pabahay matapos 
tumaas ang baha na umabot sa 
bubong ng mga kabahayan na siyang 
tanging mababanaag. B3 Umaabot 
sa 1700 pamilya sa pabahay ang 
naapektuhan. Walo na ang namatay 
sa mga residente nito habang dalawa 
naman ang hindi pa mahanap o 
nawawala. 


Isa lamang ang Kasiglahan Village 
sa mga pabahay naapektuhan ng 
pagbaha. Dahil sa kalapitan ng 
Rizal sa Kamaynilaan, isa ito sa may 
signipikanteng paglaki sa bilang 
ng mga real estate development 
sa huling dalawang dekada na 
pangunahin ay mga programang 
pabahay ng. reaksyunaryong 
gubyerno para sa relokasyon ng mga 
setler na nagmula sa iba't ibang 
panig ng Metro Manila. Partikular sa 
bayan ng Rodriguez, pito sa labing- 
isang barangay nito ang nakalaan 
para sa urbanisasyon. Hanggang sa 
kasalukuyan ay naging malawakan 
ang pagkukumbert ng mga lupaing 
agrikultural tungo sa mga hindi 
pansakang gamit ng lupa tulad ng 
komersyal, industriyal at residensiyal. 
Ang Kasiglahan ay isang tipo ng 
relokasyon at low-cost housing na 
inilaan ng gubyerno at matapos ang 
bagyo ay makikitang bulnerable 
hindi lamang sa baha kundi pati na 
rin sa ibang sakuna tulad ng sunog, 
landslide at lindol sa kabila ng 
paglalaan dito ng gubyerno ng ilang 
bahagi ng rekurso nito. 


Bago at matapos ang bagyo, 
naging mabagal ang paghahanda at 
pagbibigay ng tulong at ayuda ng 
lokal na gubyerno ng lalawigan para 
sa mga nasalanta ng bagyo. Bagamat 
ganito, naging maagap ang iba't 
ibang organisasyong mapagkawang- 
gawa, mga taong simbahan at mga 
pangmasang organisasyon sa pag- 
aabot ng tulong. Nakapaglunsad ang 
mga ito ng relief mission sa limang 
evacuation center at ang isang bugso 
nito ay nakapagbigay ng 1,000 relief 
packs. 


Dahil sa malaking tawag ng 
pangangailangan na muling ibangon 
ang Rizal mula sa pagkakasalanta 
nito, nagbigkis ang mamamayan 
ng Rizal partikular sa San Mateo at 


Jb - 


Rodriguez at binuo ang malawak 
na lakas nito sa pamamagitan ng 
samahan ng Tindig Rizal. Nanguna 
ang samahang ito para sa pagbibigay 
ng tulong sa mga nasalanta sa 
lalawigan at pangunahin ding 
tumututol sa mga proyektong 
pang-imprastraktura ng rehimen 
na pangunahing nagbibigay ng 
kapahamakan sa mga residente 
nito. Sa kabila ng panawagan sa 
pagtulong ng gubyerno at ibsan 
ang mahirap na kalagayan ng mga 
mamamayan, dinahas ng mga pulis 
ang isang kilos protesta sa harap ng 
Department of Social and Welfare 
Development kung saan hinarang 
ang tatlong dyip at 20 katao lamang 
ang makapasok. Bagamat ganito, 
matagumpay pa ring naipanawagan 
ng grupo ang kanilang mga hinaing. 


Nagsisilbi:787'namang isang 
panggising at pagkamulat para sa 
lahat ng mamamayan ng Rizal ang 
naging pinsala ng malaking pagbaha 
sa kanilang buhay at kabuhayan. 
Kaya ganun na lamang katindi ang 
panawagan para tutulan ang mga 
proyektong  pang-kaunlaran at 
pang-imprastraktura ng rehimen. 
Nandiyan ang pagtutulak ng 
gubyerno sa muling pagbubukas ng 
Wawa-Violago Dam at konstruksyon 
ng Kaliwa Dam sa hangganan ng 
North Quezon at Rizal. 


Tiyak na wialang-sawa itong 
tututulan at hahadlangan ng 
mamamayan ng Rizal dahil 
pinipinsala nito ang kanilang buhay 
at kabuhayan. Malinaw na walang 
ibang dapat sisihin sa kalunos-lunos 
na sinapit ng mga residente ng Rizal 
kundi ang kapabayaan ng gubyerno 
at labis na pagkaganid ng mga 
kapitalistang 9 nakikinabang sa 
nasabing mga proyekto. Mas 
matindi pa sa lakas ng daluyong at 
bagyo ang magiging boses ng 
mamamayan ng Rizal para bigyan ng 
hustisya at ibangon ang lahat ng 
nasalanta at naging biktima ng 
kalamidad. 


12 KALATAS 


DISYEMBRE 2020 


BALITA 


Bakuna para sa bayan, namemeligro dahil sa kurapsyon at 


kainutilan ng rehimen 


Papasok ang taong 2021 na walang 
katiyakan ang bakuna sa COVID-19 
para sa mamamayang Pilipino dahil sa 
matinding kapabayaan at katiwalian 
ng rehimeng US-Duterte. Walang 
naisarang matinong kasunduan ang 
reaksyunaryong gubyerno para sa 
suplay ng bakuna at hindi nakapag- 
ayos ng mga pangangailangan para sa 
malawakang pagbabakuna. Dagdag 
itong kapabayaan sa mahaba nang 
listahan ng kapalpakan ng rehimen sa 
pagharap sa COVID-19. 


Puro buladas ngunit kapos at 
palyado ang paghahanda ng rehimeng 
Duterte para sa pagpapabakuna. 
Ipinagyayabang ng rehimen ang 
paglalaan nito ng P82.5 bilyon para sa 
bakuna mula sa pambansang badyet 
ng 2021. Sa aktwal, P2 bilyon lamang 
ang hawak ng pambansang gubyerno 
para sa bakuna dahil ang kalakhan ng 
badyet ay hahagilapin pa mula sa mga 
utang panlabas at iba pang ahensya. 


Inililingid din ng reaksyunaryong 
gubyerno sa publiko ang tunay na 
lagay ng programa sa bakuna at 
paghahanda para rito. Panay ang 
pangangalandakan ng rehimen na 
may tiyak nang suplay ng bakuna 
mula sa Pfizer BioNtech, Moderna at 
Sinovac subalit sa katapusan ng taon 
ay walang saradong kasunduan sa 
mga kumpanyang ito. Naunsyami pa 
ng DOH at FDA ang kontrata sa Pfizer 
BioNtech bunsod ng kabagalan nitong 
mag-ayos ng papeles. Sa ganitong 
kalagayan, hindi malinaw kung paano 
titiyakin ang bakuna para sa mga 
maralitang walang pambili ng bakuna 
at higit na bulnerable sa pagkakasakit. 


Bunsod ng kainutilan at kawalan 
ng malinaw na programa at pondo 
ng pambansang gobyerno, walang 
nakahandang cold storage facilities 
at plano sa pagbibyahe ng bakuna 
sa malalayong probinsya kahit pa 
sinasabi ng rehimen na magsisimula 
ang pagbabakuna sa 2021. Dahil 
dito, nag-inisyatiba na ang mga lokal 
na gubyerno at pribadong sektor 
na maglaan ng sariling pondo at 
magkaroon ng sariling mga kasunduan 


sa mga kumpanyang pharmaceutical 
para sa bakuna. 


Sa gitna ng usaping ito, nabunyag 
ang iligal at. maanomalyang 
pagpapabakuna ng mga opisyal militar, 
Presidential Security Group at mga 
pulitikong alipures ni Duterte. Matindi 
ang pagkasuklam ng taumbayan 
dahil sa halip na unahin ni Duterte na 
pabakunahan ang mga manggagawang 
pangkalusugan, guro at iba pang mas 
bulnerableng sektor, inuna niya ang 
mga pinapaburang alipures. 


Kung anu-anong “pagbabaluktot 
at pagtatakip ang ginawa ng mga 
propagandista ni Duterte kaugnay ng 
usapin sa bakuna. Hindi tuloy maalis 
ang hinala ng mamamayan na sa 
likod ng kontrata sa pagbili ng mga 
bakuna ay ang bilyon-bilyong kickback 
ng rehimen. Hindi nalilinang ang 
mamamayan ng mga kasinungalingang 


ito. Nananatiling maingay ang 
panawagan na imbestigahan ang mga 
kontrobersya sa bakuna at tiyakin ang 
ligtas na bakuna para sa lahat. 


Bukod dito'y tuluy-tuloy ang 
paniningil ng taumbayan sa palyadong 
tugon ng rehimeng US-Duterte sa 
pandemya. Tuluy-tuloy nilang iginigiit 
ang pagpapatupad ng mga batayang 
hakbangin tulad ng mass testing, 
libreng face masks at face shields, 
pagpapahalaga sa mga manggagawang 
pangkalusugan at pagpapaunlad sa 


imprastraktura” ng” serbisyong 
pangkalusugan sa bansa. Paalala ng 
mga eksperto, hindi 10096 ang 


katiyakan na hindi na dadapuan ng 
COVID-19 ang mga nagpabakuna kaya 
kailangan pa ring isulong ang 
pagpapalakas sa sistemang 
pangkalusugan at wastong protocol sa 
kwarantina at physical distancing. 


Unang pasko ni Naya 


ni Ka Rosie 


isperas man ng pasko ngayon at anibersaryo na sa isang araw, 

maghihiwa-hiwalay muna tayo mga kasama. Ang panahon ngayon 
ay hindi na tulad ng dati na nagtitipon tayo “pag mag-aanib na.” Bungad 
ni Ka Diyeya sa pananalita sa maikling kapihan matapos ang balitaan. 
Mababakas sa mukha ng mga kasama ang naghahalong lungkot at 
excitement. Malungkot dahil mapapalayo sa mga mahal na kasama sa 
okasyon ng ika-52 anibersaryo ng Partido pero excited dahil lalarga sila 
sa gawaing militar. 


“Malupit talaga si Duterte, hindi man lang hinayaang magdiwang ang masa 
ng mapayapang Kapaskuhan.” Bulong ni Ka Wally, kasama sa mga paalis habang 
pinupunasan ang baby M-16 ng karelasyon niyang si Ka Pia. Magkakalayo na 
sila kaagad kahit wala pang isang buwan ang kanilang relasyon, na normal sa 
buhay-rebolusyonaryo laluna't magkaiba sila ng yunit. 


“Titiyakin namin mga kasama na ang unang putok ng 2021 ay atin, at bago 
iyon, sisikapin naming makatugon sa panawagang pahabulan ng malakas 
na ganting-putok ang mga pinsala nating natamo ngayong buwan sa Rizal 
at Mindoro. Kayo naman dito ay aasahan naming magpapakatibay at mag- 
iingat hanggang sa muli nating pagkikita-kita.” Pang-aahita ni Ka Lymwell 
bilang pangwakas na pananalita. Si Ka Lymwell ang kumander ng yunit na 
aalis. Inawit ng Pulang bandila ang Bigwas ng Tagumpay at Di Magagaping 
Diwa bilang hudyat ng pagtatapos ng programa habang kumakamay at 
nagpapaalam sa mga kasama. 


DISYEMBRE 2020 


13 KALATAS 


Habang naglalakad pauwi sa aming kubo ay 
nasalubong ko si Ka Ustad dala ang gulay na kinalap 
ng kanyang pormasyon. Tahimik siya mula pa kahapon 
dahil hindi siya madadalaw ng kanyang pamilya ngayong 
anibersaryo. Naobliga nga kaming umatras mula sa 
laylayan dahil sa walang humpay na focused military 
operations ng kaaway doon. Literal na walang pahinga 
ang baseng masa sa panliligalig ng kaaway mula nang 
lumuwag ang lockdown. 


Wala man lang kaming pagsasalu-saluhan mamayang 
gabi. Budget pa ang kanin namin ngayon dahil mahirap 
magpasok ng suplay sa lugar. May naipaayos sana kaming 
kamote at malagkit na ibinigay ng lokal na sangay sa 
kalapit na baryo pero nakalaan iyon para sa anibersaryo. 
Hindi naman talaga kami nagdiriwang ng pasko, pero 
bilang pagkilala sa kulturang Pilipino, kapag kinakaya ay 
naghahanda kami at naglulunsad ng maikling programa. 
Kunsabagay, hindi lang ang Hukbo ang nakararanas 
nito ngayon. Dahil sa pandemya at mapanupil na mga 
patakaran ng rehimeng Duterte, maraming pamilyang 
Pilipino ang walang mapagsasalu-saluhan ngayong 
pasko at hindi magkakasama. Pinalad pa nga kami at 
nagkataong may malapit kaming signal kaya nakakontak 
kami sa aming mga pamilya. 


“Meri krismas!” Masigla at humahangos na bati ni 
Sander, na sinundan nila Julian, Ginno, Warren at Bijen, 
mga kabataan mula sa baryo dala ang ilang suplay na 
kinakaya pang ilusot ng masa--bigas, kape at asukal. 
Nakakatuwa kasi may dala silang banig at dalawang 
flashlight na regalo nila sa kamag-anak nila sa loob ng 
Hukbo. Dito raw sila matutulog at magpapasko, kahit 
alam nilang wala kaming handa. 


“Tamang-tama at may programa kami mamayang 
gabi, sumama kayo”, ang masaya kong sambit sa kanila. 
Tuwang-tuwa rin ang iba pang mga kasama at hindi 
na sila naawat sa pakikipagkwentuhan sa mga masa 
hanggang dumilim. 


At sumapit na nga ang gabi, unti-unti nang natitipon 
sa aming iskulhaws ang mga kasama. Maririnig mo na 
silang nagkakantahan at nagtatawanan. Maya-maya pa'y 
dumating na sina Ka RJ at Fara, ang mga tagapagpadaloy 
ng kapihan na tinawag naming paskuhan. Nagbahagi ang 
mga kasama ng kani-kanyang karanasan sa unang pasko 
sa Hukbo. Sinasalit-salitan ito ng mga palaro tulad ng 
Hukbong Henyo, Pasa-Ulat, at Singing BHB. 


Si Ka Ambo ang unang nagbahagi, tulad ng marami, 
ang kanyang unang pasko ay sa piling ng masa. “Pinag- 
aagawan kami noon ng masa dahil bihirang magpasko 
ang mga kasama sa kanila. Gusto nila sa lahat ng bahay 
ay kakain kami, kaya tuloy busog-tuta kami.” Masayang 
pag-alaala niya. 


Ibinahagi naman ni Ka Rj ang karanasan niya kung 
saan nag-ambagan ang masa at pwersa sa lokal para may 
maipanghanda ang yunit nila sa pasko at anibersaryo. 


Napansin kong sumigla at umaliwalas ang mukha ni 
Ka Ustad sa takbo ng kapihan. Nagpapartisipa siya sa 
palaro at kalauna'y nagbahagi rin. Ikinwento niyang nasa 
lakbay sila noon patungo sa paglulunsaran ng anibersaryo 
at pansamantalang huminto ng pasko para magluto at 
magsalu-salo sa pansit. “Masaya kasi kahit malayo sa 
pamilya ay kapiling mo ang mga kasama. Ganito naman 
talaga ang normal sa atin, kahit wala tayo dito ngayon, 
malamang na tuyo rin ang ating pasko.” Napawi ng 
pananalita niya ang pag-aalala sa kanya ng mga kasama 
sa ilang araw din niyang pananamlay. 


Unawa naman pala niya, malungkot lamang talaga 
siya. 


Si Ka Naya naman ang tinawag ni Ka Fara pero dahil 
unang beses pa lamang niyang mag-pasko, tinanong 
na lamang namin siya tungkol sa kanyang pakiramdam. 
Maikli lamang pero maganda ang sinabi niya: “Hindi 
po tayo dapat malungkot kahit kape 
lang ang handa at malayo tayo sa 
mga mahal natin sa buhay kasi hindi 
naman alwan ang pinasok natin dito 
sa Hukbo, may mas mahalaga tayong 
dapat gawin.” 


Ilang palaro pa at tinapos na 
namin ang programa sa sama-samang 
pag-awit ng “Awit ng Pag-asa”. 
Nakakapagod 79 pero.3. masaya. 
Masayang-masaya” dahil. kahit 
mahirap at kaiba ang sitwasyon 
namin ngayon, unawa at tanggap ito 
ng mga kasama, kahit ng mga bagong 
sampang tulad ni Naya. Tiyak kaming 
sa ganitong diwa ng mga kasama at 
ng 9 aming 9 35baseng 357 masa, 
mapangingibabawan namin ang 
maraming kahirapan at higit na 
makasusulong hanggang makamit 
ang tagumpay. 


14 KALATAS 


DISYEMBRE 2020 


